WikipediA 

Wikang Biyetnames 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Biyetnames ( Tieng Vi£t ) ang pambansa at opisyal na 
wika ng Biyetnam. Ito ang inang-wika ng mga Biyetnames 
(Biyetnames: ngt/di Viet o ngd&i Kinh ), na bumubuo ng 86% ng 
populasyon ng Biyetnam, at ng mga Vietnamese sa ibayong-dagat, 
na ang karamihan ay mga Biyetnames-Amerikano. Ito rin ang 
pangalawang wika ng ilang mga minoriyang etniko ng Biyetnam. Karamihan sa talasalitaan nito ay 
nanggaling sa Intsik at orihinal itong isinulat gamit ng sistemang pansulat ng Intsik. Ngayon, ginagamit ang 
Biyetnames ang alpabetong Latin. 




May kaugnay na midya 
ang Wikimedia Commons 
ukol sa artikulong: 

Vietnamese language 


'** Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (httpsd/tl.wikipe 
dia.org/w/index.php?title=Wikang_Biyetnames&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Biyetnames&oldid=1464296" 


Huling pagbabago: 09:54, 27 Marso 2015. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















